——_ 


CAN NEWYDD, 


A 'R 'DDY CHWELIAD' 


MOR GAN 


YN BI OL O AWSTRALIA, 


A'i Fam yn meihu ei adnabod, nes 
gweled y graith oedd ar ei goes. 


Ary Don—*“ UA Pejddin.” 





Y FAM, YN DECHREU. 
Trwm i'w nghalon, blin i'w £ ysbryd, 
Mawri'w ngefid vr bob cam, 
Am fy Morgan Bach “ded 'n cwyno, 
Sydd wedi llwyr anghofìo 'i fam; 
Aeth dros fôr ìi dir Awstralia, 
Yn mbell o'i enedigol wlad, 
Er addunedu gwnai íy nghadw, 


â? 


A'I dydd bu farw Ji dail. 
"awr mae !' arian bron a darfod - 
'Rwyf mewn trallod fwy na mwy, 


O! ba le disgwyliai ymborth, 
Heb gael cymorthean y plwy'; 


Rhaid fydd myn'd i Jetu'r undeb, 


Anfoddlondeb sydd yn awr, 
Os yma ael wnaf o'r _Gymos, 
Gwn na pheru fi einios fawr, 


pwy o ŷ 'r boneddwr Bynodi 
'W elai 'n dyfod o hir bell, 

^lae fel fy mab yn ei ger ddediad 
Ond bod ei wysgia d lawer gwcll; 

O gylch ci wddf mae cadwyn asiraid, 
Modrwyau am cei fysedd sy'; 

Yn wir mae 'n dyfod hyd y llwybyz, 
Yma'n gywyr at.y ty 


Cês fy llenwi o ryw íalehder, 
Ir nad ydwyf haner inch, 














2 


Methu credu 'nawr fy hunan, 
Mai hwn yw £ Anwyl Forgan Bach; 
Ei gerddediad sy'n tebygu, 
Pan y mai yn rhoddi cam, 
i to i gyd nis gallaf gredu, 
Neu buasai'n gwaeddi Mam. * 


MORGAN BACH. 


Boreu da i chwi'r hên wreigan, 
A'u wrth eich hunan yr y'ch chwi, z 
Beth yw 'r achos fod: y dagrau, 
A'r eich gruddiau 'nawr yn lli; 
A ddarfych gladdu rhwy berthynas, 
Pe bai 'n addas gofyn hyn, 
Os felly trowch eich galar heibo, 
Fe ddaw eto Hanla ar fryn. 


Y FAM. 


Syr, 'rwyt wedi claddu mhriod, 
Er y3 rhai blynyddoedd GW, 
Fy unig; fab, ai enw Morgan, 
Aeth dros gefnfor llydan llaith; 
I Awstralia i 'chwilio am drysor, 
Gwrthod wnaeth fy nghyngor i, 
Fe allai 'i fod ef dan y tonau, 
Neu'n mriddellau'r ddacar ddu. 


MORGAN BaCH. 
O! arafwch eto ronyn, 
Fe allai fod eich plentyn mâd, 
'Run llons; a fi yn dyfod drosodd, 
Yn ol i'w enedigol wlâd; 
Wrth im wrando ar eich cwynion, 
_ “Rwy'n teimlo nghalon megis íllam, an 
Mae'ch geiriau 'n dryllio fy nheimladau, 
Af yn awr i freichiau mam. Ar 


Y FAM. 
Gwyn fy myd cawn inau unwaith, 
Olwg ar fy Morgan Bach, 











Neu gael llythyr oddiwrtho, 
Yn tystio 'i fod e'n fyw ac iach; 

Yn trywanu mae newyddion, 
Trwy fy nghalon megis cledd, 

Os na chaf wel'd, neu gìywed Morgan, 
Yn fuan byddaf yn y bedd. 


MORGAN BACH. 
Fy anwyl fam, myfi yw Morgan, 
Byddwch lawen, darfu 'ch loes. 
Y FAM, 
Os ti yw Morgan, tyn dy hozan, 
Gael gwel'd. y graith sydd ar dy goes? 
MCRGAN BACH. 
Dyma'r hosan wedi thynu, 
Hon yw'r graith lle cefais nam. 
Y FAM. 
'Nawr rwy'n gwel'd mae (i yw Murgan, 
Rho dy law i'th anwyl fam. 


Y FaM. 


Balchder mawr yn awr ddaeth arnuf, 
Prin y gallaf siarad gair, 

Lliw dy'groen a'th wisgoedd harddwych, 
Dy gadwyn, a'th fodrwyau aur; 

Wnaeth i'm golli nghydnabyddiaeth, 
Annat ti fy mhlentyn llon, 

Gwel'd y graith wnaith i mi gofiu, 
Mai ti yw 'r un fu'n sigao mron. 


MORGAN BACH. 


Anwyl fam fe ddarfu 'ch trallod, 
Mae wedi dôd yn gyfnod g gwell, 

Mae genyf ddigon o drysorau, 
Enillais yn Awstralia bell; 

Mewn peryglon amryw droion, 
Rhwng gelynion o bob rhyw, 

A fyddai 'n lladd, ysbeilio 'u gilydd, 

Er hyn ces i fy nghadw 'n fyw. 

































4 


Y FAM. 


Morgan Bach, yr ow'n i'n ofni, 
Pan oeddet ti yn croesi'r don, 
Clywed swn y gwynt ystormllyd, 
Y gwnawn i golli machgen llon; 
Son am longau 'n ezel eu dryllio, 
Wnai ngofidio ìi lawer. gwaith, 
I fod dy gorff yn fwyd i bysgod, 
A'th feddrod yn y dyfnder maith. 


MORGAN BACH. 


Mam, fe ddarfu 'ch holl drafferthicn, 
Dyma ddigon i chwi o aur, 
Gwnawn gyfr anu i'r tylodion, 
A'r gweision sy'n cyhoeddi i'r gair; 
Dylem foi yn ffyddlon. beunydd, 
Gyda crefydd Arglw ydd grâs, 
Fe am cadwodd i â'm trysor, 
“swn o*ddwn ary defnfor glâs. 


Y FAM. 


Morgan Bach, pan ymadewaist. 
hoddaist flinder mawr imi, 
Mi feddyliai s fil o weithiau, 
Si chawn byth di weled di; 
"Nawr mae ngofid wedi darfod, 
Fy ngliaîon sydd yn hynod iach, 
Gobeithio cawn cydfyw yn ddedwydd, 
O gily dd Morgan Bach. 


MORGAN BACH. 
Fe fui'm inau mewn gaofigiau, 
Ofn eich bod yn goddef cam, 
Er colli nhad mi gefais ddigon, 
o foddlon £f” unwyl fam; 
Ceisiwn Fyw mewn gwir hapusrwydd, 
Yn ofn yr Arglwydd, awn syd ben, 
Boed iddo'n cadw a'r ei lwybrau, 
Dymunwn mwy ein dau... Amen, 


» 


A gyfansodiwyd gan Dafydd Jones, Llanybydder. 


